38 E 2 


TABIA NJEMA 


Cipa caa ) 8 Aan, Aill ` ap jia 
dh Cual lI Leal all s (Sica 


|a GA ios 3 


MTUNZI: ABDULMALIK AL'QAASIM 
MFASIRI NI SHEIKH. HAMZA RAJABU SEIF 
KIMEREJEWA NA SHEKH: YASSINI TWAHA 
NA SHEKH YUNUS KANUNI NGENDA 





em A CA l ajil a 
Utangulizi 


Kila sifa njema zinamstahikia Allah Ambaye Ameumba 
kila kitu na akakitengeneza vizuri na kukipangilia, na 
akamfundisha adabu Nabii wetu Muhammad Rehma na 
Amani za Allah ziwe Juu Yake, kisha akazifanya kuwa ni 
nzuri zaidi. 


Ama baada ya utangulizi huo: 


Hakika Tabia njema ni sifa miongoni mwa sifa za 
Manabii na Wakweli na Wema, kwa Tabia hizo 
hupandishwa Daraja ya juu kabisa, na hupandishwa 
Heshima/vyeo. 


Na kwa hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu 
Amemuhusisha Nabii Muhammad Rehma na Amani za 
Allah ziwe juu yake kwa Aya ambayo imekusanya sifa 
zenye kusifika (na uzuri) na adabu nzuri, Akasema 
Mwenyezi Mungu Mtukufu: (Na hakika wewe una tabia 
njema).(Alqalam: 4). 


Na tabia njema hupelekea kupendana na kushikamana 
(katika mambo ya kheri), na (kinyume chake) tabia mbaya 
huzaa kubughudhiana na kuhusudiana na kupeana 
nyongo/kupeana mgongo. 

Na kwa hakika amehimiza Mtume Rehma na Amani za 
Allah ziwe Juu Yake, juu ya tabia nzuri na kushikamana 
nayo, na akaunganisha kati ya Ucha Mungu na tabia njema 
aliposema: (Mambo mengi yatakayo waingiza watu wengi 
Peponi ni kumcha Allah na kuwa na tabia njema). Hadithi 
imepokelewa na Imam Tirmidhi na Alhaakim).( 


Na maana ya tabia njema: Ni kuuachia uso/kutabasamu, 
na kutoa mambo mazuri, na kujizuia kuwafanyia watu 





uovu, haya ni pamoja na yale anayo shikamana nayo 
Muislamu katika kuongea maneno mazuri, na kujizuia na 
ghadhabu na kuvumilia maudhi. 


Na Mtume Rehma na Amani za Allah ziwe Juu Yake 
alimuusia Abaa huraira Radhi za Allah ziwe juu yake usia 
mkubwa sana aliposema: (Ewe Abaa Huraira! Ni juu yako 
kushikamana na tabia njema, akauliza Abuu Huraira: na ni 
ipi hiyo tabia njema ewe Mtume wa Allah? Akasema: 
"Muunge aliyekata undugu, na umsamehe aliyekudhulumu, 
na umpe aliyekunyima"). Hadithi ameipokea Imam 
Al'baihagi. 

Na hebu zingatia kwa makini —ewe ndugu yangu 
mkarimu- Athari kubwa na malipo makubwa ya hili tendo 
zuri lililosifika, na tabia nzuri, kwa hakika amesema 
Mtume Rehma Na Amani za Allah ziwe Juu Yake: (Hakika 
mtu atafikia daraja ya Aliyefunga, na Aliyesimama usiku 
kwa tabia yake nzuri).Hadithi ameipokea Imamu Ahmad).( 


Na hakika Mtume Rehma na Amani za Allah ziwe Juu 
Yake Ameihesabu tabia njema kuwa ni katika ukamilifu wa 
imani ya mtu Aliposema: (Mkamilifu zaidi wa imani katika 
waumini ni yule Mwenye tabia njema kati yao). (Hadithi 
ameipokea Imam Ahmad na Abuu Daud). 


Na ni juu yako kushikamana na kauli ya Mtume Rehma 
na Amani za Allah ziwe Juu Yake: (Watu wanao pendwa 
zaidi na Allah ni wale wenye manufaa kati yao, na matendo 
yapendezayo mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, ni 
furaha unayo ungiza katika moyo wa Muislamu, au 
kumuondolea Tabu/Shida/Matatizo, au kumlipia Deni, au 
kumkimbizia/kumuondoshea Njaa, na kuwa 
sambamba/pamoja na Nduguyangu Muislamu katika shida 
zake inapendeza zaidi kwangu Mimi kuliko kukaa Itikafu 





Msikitini Mwezi Mzima). Hadithi ameipokea Imam 
Twabaraaniy).( 


Na Muislamu ameamrishwa kusema neno dogo laini 
(zuri) ili liwe hilo neno ni katika mizani ya mema yake, 
Amesema Mtume Rehma na Amani za Allah ziwe Juu 
Yake: (Na Neno zuri ni sadaka). (Hadithi 
imepokelewa na Imam Bukhari na Muslin). 


Bali hata kutabasamu ambako hupungukiwi na chochote 
unapata malipo: (Na tabasamu yako mbele ya ndugu yako 
ni sadaka). 


(Hadithi ameipokea Imam Tirmidhi). 


Na maelekezo ya Mtume Rehma na Amani za Allah ziwe 
Juu yake katika kuhimiza tabia nzuri na kuvumilia maudhi 
ni mengi sana na yanajulikana, na mwenendo wake ni 
mfano wa kufatwa katika tabia njema pamoja naye, na 
pamoja na wakeze, na jirani zake, na madhaifu katika 
Waislamu na pamoja na wajinga wao bali hata pamoja na 
kafiri, kwani Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: (Wala 
kuchukiana na watu kusikupeleeni kutofanya uadilifu (watu 
hao msiowapenda) Hivyo ndio kuwakaribu mno na ucha 
Mungu). (Almaaidah: 8). 


Na hakika zimekusanywa alama nyingi sana za tabia 
njema/nzuri katika sifa nyingi, basi zitambue —ewe 
nduguyangu- na ushikamane nazo, kwa ufupi nikama 
ifuatavyo: " Ni Mtu kuwa na haya/Aibu nyingi, Maudhi 
machache, Mwenye kufanya Mazuri mengi, Mkweli wa 
Maneno, Mwenye maneno machache, Mwenye matendo 
mengi (ya kheri), Mwenye kuteleza kidogo, Mchache wa 
mambo yasiyo na faida, Mwenye kufanya wema na kuunga 
ujamaa/udugu, Mwenye heshima, Mwenye subira, Mwenye 
kushukuru, Mwenye kuridhia, Mpole, Laini, Mwenye 





kujiheshimu, Mwenye huruma, si Mwenye kulaani hovyo, 
wala si mtusi/mwenye kutukana, wala si 


m'beya/mfitinishaji,wala asiwe ni 
sengenyaji/kuwazungumza watu vibaya, na wala asiwe ni 
Mwenye pupa, wala asiwe ni Mwenye higdi/kinyongo, 
wala asiwe Bakhili/Mchoyo, wala asiwe Mwenye 
kuhusudu wenziwe, bali awe mkunjufu wa Uso/Moyo, 
Mwenye furaha kwa watu, Anapenda kwa ajili ya Allah na 
Anaridhia kwa ajili ya Allah na Anachukia kwa ajili ya 
Allah. 


ASILI YA TABIA MBAYA ZOTE HUTOKANA NA: 
KIBURI, DHARAU/UDHAIFU NA UDHALILISHAJI. 
NA ASILI YA TABIA NZURI ZOTE HUTOKANA 
NA: UNYENYEKEVU NA HIMA YA JUU KABISA. 


Ama ufakhari na kiburi/kupinga na kujiona na husda na 
dhulma na kujisikia na ugumu na kutakabbari/kujikweza na 
kupuuza na kukataa kukubali haki na kuwapendelea 
wengine na kutafuta ukubwa na kupenda cheo na uongozi 
na kusifiwa kwa yale ambayo hakuyafanya na mfano wa 
hayo, yote hayo yanatokana na KIBURI. 


Ama uongo na dharau na khiyana na kujionyesha/riyaa 
na hila/udanganyifu na tamaa na kufadhaika na uogana 
ubakhili na kushindwa kwa jambo Fulani na uvivu na 
udhalili kusiko kwa Allah na kutaka kubadilisha lile 
ambalo ni la chini/dhalili kabisa kwa lile ambalo ni la kheri 
na mfano wake, hakika yote hayo yanatokana na Dharau 
Udhaifu na Udhalili na Udogo wa Nafsi. 





SHAIRI: Utakapomtafuta Mcha Mungu utamkuta Mtu 
mkweli wa maneno yake na vitendo vyake 


Na mtu atakapomcha Allah na akamtii, Basi mikono yake 
ipo baina ya mazuri na matukufu 


Na kwa Mcha Mungu atakapo shikamana na Ucha 
MunguAna mataji mawili: taji la utulivu na taji la uzuri. 


Na watakapo nasibiana watu basi sioni Nasabu 
inayokuwa ni nzuri kama matendo mema 


EWE NDUGUYANGU MUISLAMU: 


Hakika huu ni mnasaba mzuri/mtukufu wa kutaraji 
ujira/malipo kwa kujipamba na sifa nzuri, na kuipeleka 
nafsi yako kwenda kuyachukua (matendo mazuri) na kutoa 
juhudi katika hayo, na jihadhari juu ya kuyaacha kwa 
higdi/kinyongo na kuyachukia na kwa kusema maneno 
mabaya na kutofanya uadilifu na kusengenya watu na 
kufitinisha watu na uchoyo na kukata udugu. 


Na ninashangazwa na yule aoshae uso wake mara tano 
kwa siku hali ya kuwa ni Mwenye kumuitikia Allah, na 
wala haoshi moyo hata mara moja kwa mwaka mzima ili 
aondoshe yale yaliyofungamana naye katika uchafu wa 
duniani na uweusi wa moyo(moyo mchafu) na tabia 
mbaya! 


Na fanya pupa katika kuizoesha nafsi kuficha ghadhabu 
ili wafurahi walio pembeni mwako katika: wazazi wawili, 
mke, watoto, marafiki, na wanaojulikana/wema katika 
waishio nawe na kwa maneno yako matamu na ukunjufu 
wa sura yako na utarajie ujira/malipo katika yote hayo. 


Na ni juu yako ewe nduguyangu Muislam, kushikamana 
na wasia wa Mtume Rehma na Amani za Allah ziwe Juu 
Yake uliokusanya: (Mche Allah popote ulipo, na fuatisha 
baya ulilofanya kwa kufanya jema, (hilo jema) litafuta hilo 





baya, na changanyika/ishi na watu kwa tabia njema). 
(Ameipokea ImamTirmidhiy). 


Alla atujaalie sisi na nyie tuwe miongoni mwa wale 
ambao amewasema Mtume Rehma na Amani za Allah ziwe 
Juu yake: (Hakika atakayekuwa karibu yangu zaidi siku ya 
Qiyama ni yule mwenye tabia nzuri zaidi miongoni 
mwenu). 


Ameipokea Imam Ahmad na Tirmidhiy na Ibnu 
Hibbaan).( 


Ee Mola wetu hakika sisi twakuomba msamaha na afya 
usalama wa milele. Ewe Mola wetu tutengenezee tabia zetu 
na utupendezeshee matendo yetu, Ewe Mola wetu kama 
ulivyoyatengeneza vizuri maumbile yetu, basi kwa neema 
zako/Ihsani yako zitengeneze vizuri pia tabia zetu, Ewe 
Mola wetu tusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu na 
waislamu wote. Na Rehma na Amani za Allah zimuendee 
nabii Muhammad pamoja na watu wa Nyumbani kwake na 
Maswahaba zake na Waislamu wote watakao fuata 
Mwenendo wake mpaka siku ya Qiyama. Aamiin!!! 





